รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคริสตฆัารภาคที่ 12 
สมัยสามัญครั้งที่ 8/2019 วนศุกร์ที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 2019 เวลา 10.00-17.00 น. 

ณ คริสตร์กรแม่สลองนอก 


รายนาม ผู้ เข้าประชุม 



1. 

ศาสนาจารย์ภักดี 

กังยืนชัย 

ศิษยาภิบาลภาค 

2. 

มัคนายกวิศาล 

มหชวโรจน์ 

ประธาน 

3. 

มัคนายกสมศักดิ 

เทศน์สาลี 

รองประธาน/ฝ่ายพ์ฒนาและส่งเสริมอาชีพ 1 


^-' *ะะ1 ๕ 

&'^ะ.^ะ. 

/ะะ. 

4. 

มัคนายกวนทนย 

เยาวพงศศร 

เหรัญญก 

5. 

ศาสนาจารย์สุรเดช 

นาวานุภาพ 

ม่ายประกาศ 1 

6. 

ศาสนาจารย์วิชัย 

สกุลปฐมชัย 

ม่ายอนุชน 

7. 

อาจารย์อดิศักดิ 

นามา 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการภาค 

8. 

ครูศาสนาวิจิตร 

แช่'หู 

ม่ายบ้าน พิณ เ ละสรัสติการ 

9. 

ครูศาสนาภิรมย์ 

ห์ทยานนท์ 

รักษาการเลขานุการ/ศิษยาภิบาลสัมพ์นธ์ 




กอตอ.12 

รายนามผู้ร่วมประชุมสมทบ 



1. 

อาจารย์ทน 

เลรามัญ 

ผู้ช่วย ผู้ ประสานงานภาค 

รายนาม ผู้ ลาประชุม 



1. 

คุณจารุวรรณ 

รัตนประภาพร 

สมุห์กัญซี 

2. 

ศาสนาจารย์อภิกัฒน์ 

เจริญทั้ง วิ' รัฒน์ 

ศิษยาภิบาลสัมพ์นธ์ภาคเหนือ 


วาระที่ 1 เปีดประชุมด้วยการอธิษฐาน โดย ศาสนาจารย์กักดี ยงยืน , ชัย 

จ ฮฬิ 

วาระที่ 2 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

2.1 เรื่องของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนที่ลงข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์และในโลกโซเชียล 
มีเดีย 

2.2 ว“นที่ 28-29 หรืออาจเป็นว“นที่ 29-30 สิงหาคม 2019 จะเป็นการนัดเประชุม คือ 
คริสตฆัารภาคที่12 คริสคฒัารภาคที่ 1 และกลุ่มไมตรีจิตกับแสงสว่างเพื่อหาข้อตกลง 
เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น โดยมีตำแทนจากภาค4 ท่านคือ 1.มน.วิศาล มหชวโรจน์2. 
มน.สมศักดิ เทศน์สาลี 3.ศจ.วิชัย สกุลปฐมชัย และ 4.ศจ.สุรเดช นาวานุภาพ 


1 




วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคริสตฆัารภาคที่ 12 สมย 
สามญ ครั้งที่ 7/2019 

3.1 หน้า 1 ข้อ 2.5 “ศาลาธรรมบ้านกลาง” แก้เป็น “คริสตฆัารบ้านกลาง” 

3.2 หน้า 2 ข้อ 2.6 “...แบ็บติสลีซูเชียงใหม่ แก้เป็น “...ลี ซูแม่แตงเชียงใหม่” 

3.3 หน้า 3 ข้อ 5.6 “...ทาบทามบุคคลที่จะมาเป็น...”แก้เป็น “...สรรหาบุคคลที่มีภาระใจ 
ที่จะมาเป็น...” 

-ที'ประชุมพิจารณาและมีมติ 

มติภ. ที่ 104/2019 "รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคริสตรักรภาคที่ 12 สมิย 

- ' สาม“ญ ครั้งที่ 7/2019 ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม” 

วาระที่ 4 รายงานการเงิน 


4.1 รายงานการเงินเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2019 


ยอดเงินคงเหลือยกมาจากเดือน พฤษภาคม 

6,373,652.56 

บาท 

รายรับ 

เดือน มิถุนายน 

430,961.34 

บาท 

รายจ่าย 

เดือน มิถุนายน 

475,909.00 

บาท 

เงินคงเหลือยกไป 

เดือน กรกฎาคม 

5,460,924.10 

บาท 

4.2 รายงานการเงินเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2019 



ยอดเงินคงเหลือยกมาจากเดือน มิถุนายน 

5,460,924.10 

บาท 

รายรับ 

เดือน กรกฎาคม 

1,994,718.84 

บาท 

รายจ่าย 

เดือน กรกฎาคม 

924,904.84 

บาท 

เงินคงเหลือยกไป 

เดือน สิงหาคม 

6,530,738.16 

บาท 


วาระที่ 5 เรื่องสืบเนื่อง 

5.1 ติดตาม มติภ.ที่ 58/2019 “ให้คริสตฆัารภาคที่ 12 ยื่นหนังสือไปบ้งสภาคริสตรักรฯ 
เพื่อทบทวนการตั้งภาคใหม่ของคริสตรักรภาคสีซู” ที่ประชุมเสนอว่าขอให้เตรียม 
ความพร้อมทางด้านการเงิน และจะรายงานให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

•ที!/ ระชุมรับทราบ- 

5.2 ติดตาม มติภ.ที่ 59/2019“ให้คริสตรักรภาคที่ 12ยื่นหนังสือไปบ้งสภาคริสตรักรฯ 
เพื่อทบทวนการตั้งภาคใหม่ของคริสตรักรคณะข่าวประเสริฐลาหู่ 

•ที!/ ระชุมรับทราบ- 

5.3 ติดตาม มติภ.ที่ 82/2019 “คณะกรรมการอำนวยการคริสตรักรภาคที่ 12 ขอให้ 
คริสตรักรแบ็บติสต์บ้านเล่าฝู่แจ้งถึงสาเหตุของการลาออกจากการสังก้ดก้บ 
คริสตรักรภาคที่ 12” คริสตรักรบ้านเล่าฝู่ได้แจ้งสาเหตุของการลาออกแล้ว และที่ 
ประชุมได้เสนอแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการลาออกของคริสตจักรบ้านเล่าฝู่ 


2 




ตามรายชื่อดิงต่อไปนี้ 1.ศจ.อภิว้ฒน์ เจริญทํ่งริรัฒน์ ประธาน 2.ศจ.แสงสว่าง สุริต 
กุลชัย 3.มน.สมศักดิ เทศน์สาลี และ 4.คศ.ภิรมย์ ห“ทยานนท์ 

■ทีป-ระขุมรับทราบ- 

5.4 คริสตจก รพระ คุณห้วยอี๋น ซึ่งเป็นคริสตจกรที่เป็นชนเผ่าลาหู่ โดยทางคริสตจ“กร 
พระคุณเชียงรายได้ทำหนังสือแจ้งให้คริสตจ“กรภาคที่ 12 รับเข้าสังกัด ที่ประชุมได้ 
เสนอว่า ใหัคริสตจ“กรพระคุณห้วยอื้นแสดงหนังสือจากคริสตจ“กรภาคที่ 18 เพื่อเป็น 
หสักฐานยืนย“นอย่างเป็นทางการว่าภาคที่18 ได้อนุม“ตการลาออกเป็นที่เรียบร้อย 
แล้ว หสังจากนั้นให้ทำเรื่องเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง ที่ประชุมมอบหมายให้ ศจ.กักดี กังยืน 
ชัย ติดตามเรื่องนี้ต่อไป 

■ทีป:ระชุมรับทราบ- 

5.5 ศาลาธรรมบ้านป่าซางแสนสุดแดนกับศาลาธรรมบ้านปางหนุนพ้ฒนา ^0^ ได้ยุติ 
การสนับสนุนค่าครองชีพของศิษยาภิบาลแล้ว จึงได้ขอการอนุเคราะห์มากัง 
คริสตจ“กรภาคที่ 12 ที่ประชุมเสนอว่า ให้'ศาลาธรรมทั้งสองแห่งทำเรื่องการลาออก 
จาก ^01^ และให้ทาง ^(31^ ทำหนังสือยืนกันการลาออกมาที่คริสตจ“กรภาคที่ 12 

■ทีป:ระชุมรับทราบ- 

5.6 ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยะประยูร กับ ศจ.ดร.วิชาญ ฤทธิ'นิมิต จะเดินทางไปเทศนาฟืนฟู 
คริสตจ“กรทางภาคใต้ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2020 ที่ประชุมได้มอบหมายให้ คศ. 
ภิรมย์ ห้ทยานนท์ เป็นผู้ประสานงานกับคริสตจ“กรของภาคที่12 ที่ภูเก็ต 

•ที!/- ระขุมรับทราบ- 

5.7 สรุปค่าย “หกังรากเกิดผล” รันที่ 22-24 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 ที่กรีนเลครีสอร์ท 
จ.เชียงใหม่ 


สรุปยอดรายรับ-รายจ่าย 

รายรับ 


1 . 

รับเงินจากการลงทะเบียน 

88,600.00 

บาท 

2. 

รับจากสภาคริสตจ“กรฯ (กังไม่ได้รับเงิน) 

100,000.00 

บาท 

3. 

ส่วนที่ภาคฯดำเนินการ 




- บจก.แอคริวเทเทคโนโลยี 

100,000.00 

บาท 


- คริสตจ“กรภาคที่ 12 

238,788.00 

บาท 


รวมงบประมาณรายรับนั้งสิ้น 

537,388.00 

บาท 


รายจ่าย 



1 . 

ค่าที่พก+อาหาร 

503,170.00 

บาท 

2. 

ค่าอุปกรณ์เครื่องเซียน 

3,898.00 

บาท 

3. 

ค่าของที่ระลึก 

3,600.00 

บาท 

4. 

ค่าที่พก'+ค่าเดิน'ทางประสานงานการ'รัดค่าย (ทน) 

4,164.00 

บาท 


3 



5. 

ค่าเดินทาง+ประสานงาน (เตรียมดัดค่าย) ศจ.วิชัย 

5,000.00 

บาท 

6. 

ค่าเดินทาง+ประสานงาน (เตรียมดัดค่าย) อ.ภิรมย์ 

2,000.00 

บาท 

7. 

ค่าวิทยากร 

10,000.00 

บาท 


รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 

537,388.00 

บาท 


วาระที่ 6 เรื่องพิจารณา 

6.1 คริสตจกรสบแม่ปูน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน โดย 

กระเบื้องบางส่วนได้รับความเสียหาย ทางคริสตร์กรได้เปลี่ยนกระเบื้องและฝ้า 
เพดานในส่วนที่เสียหาย ต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 43,000 บาท ยงขาดงบประมาณ 
ที่ต้องการอีก 23,000 บาท จึงขอรับการช่วยเหลืองบประมาณดังกล่าวมายิง 

คริสตดักรภาคที่ 12 

-ที'ประชุมพิจารณาและมีมติ 

“คณะกรรมการอำนวยการคริสตดักรภาคที่12 อนุมิติ'จำนวนเงิน 10,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือคริสตดักรสบแม่ปูน” 

6.2 คริสตดักรห้วยป่าฮ่อม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ได้ก่อสร้างอาคารงบประมาณทั้งสิ้น 

250,000 บาท คริสตดักรได้ใช้งบประมาณไปแล้ว 155,000 บาท แต่ยิงขาด 

งบประมาณที่ต้องใช่อีก 95,000 บาท จึงขอการสนับสนุนจากคริสตดักรภาคที่ 12 

-ที่'.'ประชุมพิจารณาและมี'มติ 

“คณะกรรมการอำนวยการคริสตดักรภาคที่ 12 อนุมิติ'จำนวนเงิน 10,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างคริสตดักรห้วยป่าฮ่อม" 

6.3 คริสตดักรสยามบ้านแคน แจ้งเรื่องการส่งผู้เข้าสอบครูศาสนา 3 ท่าน คือ 1. อ.ชล- 
เนตร โยโพธิ 2. อ.นันธิดา ธุระวรรณ์ 3. อ.เพ็ญศรี ถ้นทรชำนิ 

-ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ 

“คณะกรรมการอำนวยการคริสตดักรภาคที่12 อนุม่ตให้1. อ.ชลเนตรโยโพธิ 
2. อ.นันธิดา ธุระวรรณ์ และ 3. อ.เพ็ญศรี ถ้นทรชำนิ สมีครสอบเพื่อเป็นครู 
ศาสนา” 

6.4 คริสตดักรรุ่งพระพร มีมติที่ 1 8/06/2019 จะรับศาลาธรรมแม่อาย 271 ม.1 ต.ท่า 
ตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เป็นศาลาธรรมลูก มีสมาชิกสมบูรณ์ 20 คน สมาชิก 
ส่ารอง 14 คน และแจ้งเรื่องศาลาธรรมแม่อายเข้าสังถ้ดคริสตดักรภาคที่ 12 ที่ประชุม 
ได้มอบหมายให้ คศ.ภิรมย์ ห้ทยานนท์ เดินทางไปตรวจสอบและมารายงานผลใน 
การประชุมครั้งต่อไป 

-ที่ประชุมรับทราบ- 


* ' 

มติภ. ที่ 107/2019 

*- 


* ' 

มติภ. ที่ 106/2019 


มติภ. ที่ 105/2019 


4 






6.5 ศาลาธรรมบ้านห้วยจะค่านลีซู 192/40 หมู่ 9 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

50170 มีสมาชิกทํ่งั้หมด 53 ครอบครัว จำนวนผู้เชื่อ 185 คนชาย 75 คนหญิง 110 
คน สมาชิกสมบูรณ์ 124 คน สมาชิกสำรอง 61 คน ขอรับการสถาปนาเป็นคริสตรักร 
มาบ้งคริสตรักรภาคที่ 12 ที่ประชุมมอบหมายให้ มน.สมศักดิ เทศน์สาลี เป็นผู้ 

ตรวจสอบธรรมนูญ 

■ที'ประชุมพิจารณาและมีมติ 

“คณะกรรมการอำนวยการคริสตรักรภาคที่ 12 อนุมิติการสถาปนาศาลาธรรม 
บ้านห้วยจะค่านสีซูเป็นคริสตรักรบ้านห้วยจะค่านสีซูสังกัดคริสตรักรภาคที่ 12 
แห่งสภาคริสตรักรในประเทศไทย” 

6.6 คริสตรักรพระคุณเชียงราย ขอแจ้งการเข้าดังกัดภายใต้คริสตรักรภาคที่ 12 ของ 
“คริสตรักร 00611” เลขที่ 39 หมู่ 3 ถ.มีชัย ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 มี 
สมาซิกสมบูรณ์57 คนสมาชิกสำรอง 12คนรวม 69 คน ที่ประชุมมอบหมายให้ 
คศ.ภิรมย์ ห้ทยานนท์ไปตรวจสอบและมารายงานในการประชุมครั้งต่อไป 

- ที'ประชุมรับทราบ- 

6.7 คริสตรักรพระคุณเชียงราย ขอแจ้งการเข้าดังกัดภายใต้คริสตรักรภาคที่ 12 เป็น 
คริสตรักรชนเผ่าลาหู่ ชื่อ “คริสตรักรชีวิตสมบูรณ์ดอยสะเก็ดเชียงใหม่” 206 หมู่ 7 ต. 
ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 มีสมาชิกสมบูรณ์ 30 คน สมาซิกสำรอง 
10 คน รวม 40 คน ที่ประชุมมอบหมายให้ ศจ.ภักดี หย์งยืนชัย ไปตรวจสอบ 
เกี่ยวกับประเด็นของศิษยาภิบาลและนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป 

■ทีป'ระชุมรับทราบ- 

6.8 คริสตรักรสยามบ้านแคน มีมติเสนอ คศ.ไสว โยโพธิ เข้าสอบและสถาปนาเป็น 
ศาสนาจารย์ตามระเบียบของธรรมนูญสภาคริสตรักรฯ ที่ประชุมมอบหมายให้ อ.ทน 
เลรากัญ ติดต่อไปกังคริสตรักรสยามบ้านแคนเพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
ธรรมนูญของคริสตรักรภาคที่12 เกี่ยวกัปคุณสมบ้ตของศาสนาจารย์ 18 ข้อและให้ 
ส่งเอกสารเพิ่มเดิมคือ คำพยาน,วุฒิการศึกษาสายสากัญและคาสนศาสตร์ 

■ทีป:ระชุมรับทราบ- 

6.9 ศาลาธรรมพระวจนะ ต.บ้านแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ มีอาคารและที่ดิน 

จำนวน 56 ตารางวา ราคา 2,830,000 บาท ผ่อนธนาคารเดือนละ 25,800 บาท 
ภายใน3 ปีแรก และจะลดจำนวนเงินการผ่อนอีกหดังสามปีแรก เป็นเวลา 12ปี 
รายรับของศาลาธรรมพระวจนะประมาณ 10,000 บาทต่อเดือน จึงขอเสนอโอน 

อาคารและที่ดินให้กับคริสตรักรภาคที่ 12 เพื่อให้ภาคช่วยปิดบ้ญซีจากธนาคารแล้ว 
จะผ่อนชำระมาที่ภาคแทน ในเรื่องนี้ทางภาคไม่มีนโยบายและงบประมาณจึงจะทำ 
หนังสือชี้แจงไปกังศาลาธรรมพระวจนะต่อไป 

•ที!/ ระขุมรับทราบ- 


* ' 

มติภ. ที่ 108/2019 


5 




6.10 คริสตจกรเวียงคำฟ้านานาเผ่า แจ้งเรื่อง อ.มาลินี เมอเรียง จบศาสนศาสตร์จาก817 
ขอให้คริสตจ้กรภาคที่ 12 แจ้งไปยิงหน่วยงานศิษยาภิบาลเพื่อเป็นครูศาสนา 

-ที 'ประชุมพิจารณาและ มี 'มติ 

“คณะกรรมการอำนวยการคริสตจ้กรภาคที่ 12 อนุมิติการแจ้งเรื่อง อ.มาลินี 
มาเรียง ไปยิงหน่วยงานศิษยาภิบาลเพื่อให้มีตำแหน่งเป็นครูศาสนา” 

6.11 คริสตจ้กรบ้านเวียงหมอก ขอให้คริสตจ้กรภาคที่ 12 แจ้งเรื่องไปยิงหน่วยงาน 

ศิษยาภิบาลเพื่อขอทำบ้ตรศิษยาภิบาลตลอดชีพของ ศจ.อำพล แซ่ , หลี่ 

-ที'ประชุมพิจารณาและมีมติ 

“คณะกรรมการอำนวยการคริสตฆัารภาคที่12 อนุมัติการแจ้งเรื่อง ศจ.อำพล 
แซ่ , หลี่ ไปบ้งหน่วยงานศิษยาภิบาลเพื่อมีบ้ตรศิษยาภิบาลตลอดชีพ” 

6.12 คริสตจ้กรบ้านเวียงหมอก ให้คริสตฆัารภาคที่ 12 แจ้งเรื่องไปยิงหน่วยงานสรัสติการ 
เพื่อการสมครสมาชิกกองทุน , ชดเชยเกษียณอายุ-1986 การสมัครสมาชิกกองทุน 
บำเหน็จ-1969 และการสมัครสมาชิกกองทุนสรัสติการพิเศษ 1982 ของ คศ.ธนา- 
กรณ์ แซ่ลี้ 

-ที'ประชุมพิจารณาและมีมติ 

“คณะกรรมการอำนวยการคริสตจ้กรภาคที่12 อนุมีตการแจ้งเรื่อง คศ.ธนากรณ์ 
แซ่ลี้ไปบ้งหน่วยงานสจ้สติการเพื่อสมัครเป็นสมาซิกกองทุนสจ้สติการ” 

6.13 คริสตฆัารพระคุณกรุงเทพฯ แจ้งเรื่องการแต่งตั้ง อ.ทน เลรามัญ เป็นครูศาสนา 
ประจำคริสตจ้กร และ'ให้'คริสตจ้เกรภาคที่ 12 ดำเนินการ 1 ไปยิงหน่วยงานศิษยาภิบาล 
ต่อไป 

-ที'ประชุมพิจารณาและมติ 

“คณะกรรมการอำนวยการคริสตจั)กรภาคที่ 12 อนุม่ตการแจ้งเรื่อง อ.ทน เล 
รามัญ ไปบ้งหน่วยงานศิษยาภิบาลเพื่อให้มีตำแหน่งเป็นครูศาสนา” 

6.14 คริสตจ้กรภาคที่ 12 ได้รับ อ.ทน เลรามัญ เป็นผู้ช่วยผู้ประสานงานภาคและหล“งจาก 
ผ่านการทดลองงานแล้วจะเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ประสานงาน 

-ที'ประชุมพิจารณาและมีมติ 

“คณะกรรมการอำนวยการคริสตจ้กรภาคที่ 12 อนุมัติให้ อ.ทน เลรามัญ เป็นผู้ 
ประสานงานของคริสตฆัารภาคที่12 เริ่มตํ่งํ๋แต่ 1 กันยายน ค.ศ.2019 - 31 
สิงหาคม ค.ศ. 2023 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลง” 


มติภ. ที่ 113/2019 


* ' 

มติภ. ที่ 112/2019 

*- 


* ' 

มติภ. ที่ 111/2019 


* ' 

มติภ. ที่ 110/2019 

- 


* ' 

มติภ. ที่ 109/2019 


6.16 ศาลาธรรมสยามชัยบาดาลได้ซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในราคา 700,000 บาท มน. 
วิศาล มหชวโรจน์ได้มีส่วนในการถวายเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท และคริสตจ้เกร 
ภาคที่12 ได้มีส่วนในการสนับสนุนการซื้อที่ดินด้วย 


6 








“คณะกรรมการอำนวยการคริสตจกรภาคที่12 อนุมิติ'จำนวนเงิน 20,000 บาท 
(สองหมื่นบ้านถ้วน) เพื่อสนับสนุนศาลาธรรมสยามชัยบาดาล” 

6.15 คริสตฆัารในเครือสยามโดย ศจ.มานะ กรุณาวงศ์ได้แจ้งเรื่องการตั้งศาลาธรรมสยาม 
ชัยบาดาล บ้านท่ามะกอก เลขที่ 51 หมู่ที่ 8 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ซึ่งมี 
พิธีเปิดเมื่อชันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 2019 และขอใบรับรองศาลาธรรม 

-ที'ประชุมพิจารณาและมีมติ 

“คณะกรรมการอำนวยการคริสตชักรภาคที่ 12 รับศาลาธรรมสยามชัยบาดาล 
เป็นศาลาธรรมสังถ้ดในคริสตชักรภาคที่12 แห่งสภาคริสตชักรในประเทศไทย” 

6.16 ศาลาธรรมชีวิตใหม่แม่ชันทร์ได้ซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในราคา 1,500,000 บาท 

มน.วิศาล มหชวโรจน์ได้มีส่วนในการถวายเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท และ 

คริสตชักรภาคที่ 12 ได้สนับสนุนในการซื้อที่ดินด้วย 

-ที่'.'ประชุมพิจารณาและมี'มติ 

“คณะกรรมการอำนวยการคริสตชักรภาคที่12 อนุมิติ'จำนวนเงิน 20,000 บาท 
(สองหมื่นบ้านถ้วน) เพื่อสนับสนุนศาลาธรรมชีวิตใหม่แม่ชันทร์” 

6.17 สภาคริสตชักรฯ จะประชุมสนัยสามีญ ครั้งที่ 2/2019ระหว่างรันที่ 12-13 ถ้นยายน 
ค.ศ. 2019 ณ โรงแรมน่านตรึงใจ คริสตชักรภาคที่ 12 จึงขอส่งผู้เข้าร่วมประชุม 
สังเกตการณ์2 ท่าน คือ 1. ศจ.วิชัย สกุลปฐมชัย 2. ศจ.สุรเดช นาวานุภาพ 

-ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ 

“คณะกรรมการอำนวยการคริสตชักรภาคที่ 12 อนุมิติ , ให้1.ศจ.วิชัย สกุลปฐม- 
ชัย 2.ศจ.สุรเดช นาวานุภาพ เข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์” 

6.18 คริสตชักรภาคที่12 ได้รับโควด้าเพิ่มอีก 1 คนไปที่ประเทศอิสราเอลสำหรับโครงการ 
“ตามรอยพระบาทพระคริสต 6 ในแผ่นดินแห่งคำสัญญา” 

-ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ 

“คณะกรรมการอำนวยการคริสตชักรภาคที่ 12 อนุม่ตให้ ศจ.สุรเดช นาวาน- 
ภาพ เข้าร่วมโครงการตามรอยพระบาทพระคริสต์ในแผ่นดินแห่งคำสัญญา” 

วาระที่ 7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสภาคริสตชักรใ'แประเทศไทย 

7.1 การชัดนม“สการพระเจ้าและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลรัน 
เฉลิมพระชนมพรรษา 

■ทีป:ระชุมรับทราบ- 

7.2 สภาคริสตชักรขอความกรุณาจากทางคริสตชักรภาคช่วยกระตุ้นให้คริสตชักร และ 
ศาลาธรรม ได้พิจารณาเรื่องการขึ้นค่าครองชีพของผู้รับใช่ในปีงบประมาณ 2019 
ตามหสักเกณฑ์ตารางบ้ญซีเงินเดือนของสภาคริสตชักรฯ 


มติภ. ที่ 118/2019 


* ' 

มติภ. ที่ 117/2019 


มติภ. ที่ 116/2019 


* ' 

มติภ. ที่ 115/2019 


มติภ. ที่ 114/2019 


7 








■ทีป-ระชุมรับทราบ- 

7.3 ศจ.ดร.ทวีศักดิ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจิกรฯ ได้ตอบรับการเชิญจาก 
คริสตฆัารภาคที่ 12 เป็นคณะกรรมการสถาศันพระคริสตธรรมฌ็ธเอล ในตำแหน่ง 
ประธาน คณะกรรมการ 

-ที , ประชุมรับทราบ- 

7.4 สภาคริสตร์กรฯ น่าส่งใบรับรองคริสตฆัารบ้านสวนป่า และคริสตฆัารพระคุณห้วยขม 
มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

-ทึ่ ประชุมรับทราบ- 

7.5 สภาคริสตร์กรฯ ไดไเจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานอธิษฐานภาวนา เพื่อเอกภาพ 

คริสตชน และงานสังสรรค์ปสกา วาระการทำงาน 4 ปี 2019-2022 

•ที!/ ระชุมรับทราบ- 

7.6 สภาคริสตจ้กรฯ ได้ส่งหนังสือมาบ้งคริสตฆัารภาคที่ 12 โดย ศจ.สยาม ม่วงศักดิ 
เลขาธิการ คริสตจ้กรภาคที่ 12 ได้แจ้งการรับคริสตจ้กรเข้าสังกัดภาค คือ คริสตจ้กร 
เจริญธรรมบ้านดอยสะโง๊ะ คริสตจ้กรบ้านแก่งหลวง คริสตจ้กรเจริญธรรมอาเกอะใน 
และคริสตจ้กรเจริญธรรมบ้านลิ'ไข่ คณะผู้บริหารสภาคริสตจ้กรฯ ขอทราบ 
รายละเอียดว่า คริสตจ้กรดังกล่าวก่อตั้งเมื่อไหร่ เคยสังกัดคณะใดมาก่อนหรือไม่ 
จำนวนสมาชิกและสถานที่ตั้ง คริสตรักรภาคที่12 จะล่งข้อมูลไปกังสภาคริสตจ้กรฯ 

■ทีป:ระชุมรับทราบ- 

7.7 สภาคริสตจ้กรฯ น่าล่งหนังสือรับรองคริสตรักรคะฉิ่นแบ้บดิสค์กรุงเทพฯ มาเป็นที่ 
เรียบร้อยแล้ว ทางภาคจะน่าล่งต่อไป 

■ทีป:ระชุมรับทราบ- 

7.8 สกาคริสตจ้กรฯ ได้ล่งเช็คของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 10027346 
เป็นจำนวนเงิน 85,473.00 บาท (แปดหมื่นห้าพ้นสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) ซึ่งเป็น 
เงินบำรุงศูนย์พระคริสตธรรม/สนับสนุนพ้ฒนาบุคลากรพระคริสตธรรม/สนับสนุน 
พ้นธกิจคริสตรักรภาค ประธานภาค/ผู้ช่วยผู้ประสานงาน ประจำเดือน สิงหาคม 
2019 

•ที!/ ระชุมรับทราบ- 

7.9 สกาคริสตฆัารฯ ได้แจ้งรันสำศัญและรันหยุดประจำปี 2020 เพื่อให้การวางแผนและ 
ดำเนินพ้นธกิจของคริสตรักร หน่วยงาน และสกากัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

•ที!/ ระชุมรับทราบ- 

วาระที่ 8 เรื่องแจ้งจากคริสตจักร ศาลาธรรมและหน่วยงา'แในสังกัดคริสตจักรภาคที่ 12 

8.1 ศูนย์ชีวิตใหม่ฟืนฟูสภาพผู้ดิดยาเสพติด แจ้งรายชื่อผู้ที่เข้ามาบำบัดผู้ติดยาเสพติด 
รวม'ตั้งสมาชิกและผู้รับใช่ในศูนย์ชีวิตใหม่ 


8 



เดือน กรกฎาคม 2019 

ระหว่างการดูแล ชาย 22 คน หญิง 9 คน 

ผู้เลิกยา ชาย - คน หญิง - คน 

•ที!/ ระชุมรับทราบ- 

8.2 คริสตจกรพระคุณดำรงกรุงเทพฯ เชิญ อ.สุเมธ แซ่เหยา เป็นศิษยาภิบาลประจำ 
คริสตร์กร เริ่มปฏิบ้ตหน้าที่'ในวน'ที่ 1 กรกฎาคม 2019 เป็นต้นไป 

•ที!/ ระชุมรับทราบ- 

8.3 คศ.เฉลิมชัย สมณา ขอความช่วยเหลือให้บุตรศิษยาภิบาลได้ทุนการเรียน และเข้า 
เรียนในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เพื่อเพิ่มความเชื่อและความรูในทางที่ดี ที่ประชุม 
มอบหมายให้ อ.ทน เลราม่ฌ ติดตามและดำเนินการต่อไป 

•ที!/ ระชุมรับทราบ- 

8.4 คริสตฆัารซาวธูเซีย กรุงเทพฯ ขอรับใบรับรองการเป็นคริสตฆัารจากสภาคริสตฆัาร 
ในประเทศไทย ขอแจ้งไปว่าต้องรอมติจากสภาคริสตจรักรฯจึงจะดำเนินการต่อไปได้ 

•ที!/ ระชุมรับทราบ- 

8.5 คริสตจ้กรพระคุณดำรง กรุงเทพฯ ขอเอกสารรับรองเพื่อเปิดบัญชีธนาคารในนาม 
ของคริสตฆัาร 

•ที!/ ระชุมรับทราบ- 

8.6 คริสตจ้กรพระคุณยูนเอิน กรุงเทพฯ ขอความอนุเคราะห์มาบังคริสตรักรภาคที่ 12 
ออกหนังสือมอบอำนาจ หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน และให้โฉนดที่ดินตัวจริงแก่ 
คริสตฆัาร เพื่อดำเนินเรื่องการก่อสร้างอาคารคริสตรักร ทางภาคจะดำเนินการให้ 
ตามที่แจ้งมา 

•ที!/ ระชุมรับทราบ- 

8.7 ศาลาธรรมบ้านห้วยจะค่านสีซู ขอแจ้งการหมดวาระของ อ.ยำเซ งำผะ และเชิญ อ.ปิ 
ยะอนันต์ พงค์ทวีชัย มาเป็นศิษยาภิบาล วาระ 4 ปี เริ่ม 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 - 
1 พฤษภาคม ค.ศ. 2023 และ อ.ราตรี พงค์ทวีชัย เป็นผู้ช่วยศิษยาภิบาล 

•ที!/ ระชุมรับทราบ- 

วาระที่ 9 เรื่องแจ้งอื่นๆ 

9.1 อ.ทน เลราบัญ ได้นำเสนอโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของสภาคริสตจ้กรฯ 

-ที'ประชุมรับทราบ- 

9.2 รันที่ 21 รันยายน ค.ศ.2019 สภาคริสตจ้กรฯจะรัดใหัมีรันระลึกอนุชน ณ โรงเรียน 
ปรินส์รอยแยลวิทยารัย จะมีตำแทนจากอนุชนภาคที่12 เข้าร่วมงานในงานครั้งนี้ 
ด้วย 

•ที!/ ระชุมรับทราบ- 


9 



9.3 วนที่ 14-18ตุลาคม ค.ศ.2019 จะมีการประชุมสมีชชาอนุชนสภาคริสตจิกรฯ อนุชน 
คริสตฆัารภาคที่12 จะส่งตำแทนอนุชนเขาร่วมประชุมจำนวน 15 คน และขอการ 
สนับสนุนค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 7,500 บาท 
-ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ 

“คณะกรรมการคริสตจิกรภาคที่ 12 อนุมิติ'จำนวนเงิน 7,500 บาท (เจ็ดทันหำ 
ร้อยบาทถ้วน) สนับสนุนค่าลงทะเบียน” 

วาระที่ 10 เรื่องแจ้งจากหน่วยงานภาย'แอก 

10.1 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคาสนสัมทันธ์และคริสตคาสน'จกรสัมทัแธ์ เชิญคริสตฆัาร 
ภาคที่ 12 เข้าร่วมประชุมในร้นศุกร์ที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 2019 เวลา 10.00-12.00 น. 
ณ ชั้น 4 อาคารสภาคริสตร้กรฯ 

วาระที่ 11 วารสารและรายงานต่าง ๆ 

11.1 คริสตสายสัมทันธ์ 

11.2 ข่าวคริสตฆัาร 

วาระที่ 12 น่ดประชุมคร์3ต่อไป 

ร้นพฤทัสฯที่ 26 ร้นยายน 2019 เวลา 10.00-17.00 น. ที่อาคาร 75 ปี จ.เชียงใหม่ 

วาระที่ 13 อธิษฐาน!]ดการประชุม 

ศจ.สุรเดช นาวานุภาพ 


คศ.ภิรมย์ ห“ทยานนท์ 
ผู้บนทึก/ผู้'พิมพ์ 



10 




